ภิกษุ ต้น บัญญัติ สิกขาบท 

จาก หนังสือ ประ ว้ติ ศาสตร์ พระ พุทธ ศาสนา 



โดย อ. เสถียร โพ ธินัน ทะ 




บท ที่ ๒ 



ภิกษุ ต้น บญญั ติ สิกขาบท 

๐๐๐ 

กลุ่ม ภิกษุ ต้น บัญญัติ สมัย พุทธกาล 

ใน พระ บาลี นอก จาก จะ กล่าว ถึง ความ แตก สามัคคี ใน สังฆ มณฑล อัน 
เป็น เรื่อง อื้อ ฉาว ทั้ง สอง นั้น แล้ว ยัง มี วิวาท าธิก รณ์ อื่น ๆ อีก แต่ ไม่ ใหญ่ 
โต เห็น ปาน นั้น หมู่ ภิกษุ ที่ มัก เป็น ต้น เหตุ ให้ บัญญัติ สิกขาบท และ มัก ล่วง 
สิกขาบท ที่ บัญญัติ แล้ว คือ หมู่ พระ ฉัพพั ค คีย์ ปรากฏ เป็น หมู่ ที่ ทำ เรื่อง 
ราว อธิ กร ณ [น ทาง ความ ประพฤติ ไม่ ดี งาม เสมอ ปราก ฏผู้ที่ เป็น คณา- 

จารย์ มี อยู่ ๓ คู่ คือ พระ ปัณฑุ กะ กับ พระ โลหิต ะคู่ห นึ่ง อาต้ ยอ ยู' เมือง 
สา วัต ถี พระ เม ตติย ะ กับ พระ ภุม มช กะ คู่ หนึ่ง อาศัย อยู่ เมือง ราช คฤห์ 
พระ อัสส ชิ (ไม่ ใช่ องค์ อาจารย์ ท่าน สา รี บุตร) กับ พระ ปุนัพ พสุ กะ คู่ หนึ่ง 
อาศัย อยู่ ที่ ภิฏา คิรี ชนบท ทั้ง สาม คู่ เป็น คณบดี มีล้ ทธิ วิ หา ริก อัน เต วา สิก 
คู่ ละ ๕๐๐ รูป เธอ ทั้ง หลาย มัก พา บริวาร ให้ ประพฤติ ไม่ เหมาะ สม กับ 
สม ณ เพศ เสมอ ถ้า จะ ประมวล บรรดา บุคคล ที่ เป็น ต้น เหตุ แห่ง พระ 

บัญญัติ และ ชอบ ประพฤติ ล่วง พระ บัญญัติ มากกว่า ใคร อื่น แล้ว เป็น ต้อง 
ได้แก่ หมู่ พระ ฉัพพั ค คื ย์นี้เ อง มิ ใช่ อื่น เล ย ท่าน คณาจารย์ เหล่า นี้ ถือ ตน เป็น 
หัว หน้า หมู่ ไม่ ใคร่ จะ ยอม ลง ใคร ง่าย ๆ บาง ครั้ง ก็ ตั้ง กฎ กัน ขน เอง ใน คณะ 
และ ชอบ แปล ความ พระ วินัย ให้ เข้า กับ ประโยชน์ ของ ตน พระ ศาสดา ต้อง 
ประชุม สงฆ์ ปรับ ความ เข้า ใจ และ เพิ่ม เติม สิกขาบท และ ให้ สงฆ์ กระทำ 
ปัพ พา ชนีย กรร มก็มี ใน เรื่อง นี้ ข้าพเจ้า สันนิษฐาน ว่า 




เสถียร โพ ธินัน ทะ 



๒๕ 

ลักษณะ การ ปกครอง คณะ สงฆ์ สมัย พุทธกาล 

ใน ครั้ง พุทธกาล รูป ลั่กษ ณา การ แห่ง การ ปกครอง คณะ สงฆ์ น่า ที่ จะ 
ต่าง ถิ่น ต่าง สำนัก ต่าง ก็มี คณาจารย์ เป็น ใหญ่ ควบ คุม ดูแล สานุ คีษย์ ของ 
ตน ๆ นั้น เรา จะ พบ หลัก ฐาน ประกอบ ใน บาลี วินัย ปิฎก หมวด สังฆาทิเสส 
ที่ ๑๓ กุล ทู สก สิกขาบท เล่า ว่า ครั้ง หนึ่ง พระ ภิกษุ ฉัพพั ค คีย์ พวก อยู่ 
กิฏา คิรี' ชนบท มี' พระ อัสส ชิ และ' พระ ปุนั พ' พสุ กะ เป็น' หัว หน้า ได้ ประพฤติ 
อนาจาร ผิด สม ณ วิสัย จน ชาว บ้าน แถบ นั้น หมด ความ เลื่อมใส ไม่ บริจาค 
ทาน บิณฑบาต สมัย นั้น มี ภิกษุ มา จาก ต่าง จังหวัด เดิน ทาง จะ ไป เฝืา พระ 

ผู้ มี พ' ระ ภาค ผ่าน กิฏา คิรี' ชนบท ท่าน จึง แวะ เขา ไป เที่ยว บิณฑบาต ไม่ 
ปรากฏ มีผู้ ถ' วาย มี แต่ คน กล่าว ประชด แดก ดัน บังเอิญ มี อุบาสก คน หนึ่ง 
เห็น เข้า จึง ได้ นิมนต์ ให้ ไป รับ ไท ย ทาน ที่ เรือ นของ ตน และ ลัง ฝาก ให้ ภิกษุ 
รูป นั้น ไป กราบ บังคม ทูล สมเด็จ พระ ศาสดา ให้ ทรง จัด ส่ง ภิกษุ ที่ ทรง คีล มา 
ครอบ ครอง คณะ สงฆ์ ที่ ชนบท นี้ ช่วย ฟืน ศรัทธา ของ ชาว บ้าน ให้ คืน คง 
เมื่อ อาคันตุกะ นั้น ไป ถึง เมือง สา วัต ถี ได้ เข้า เฝัา กราบ ทูล ความ นั้น สมเด็จ 
พระ ศาสดา จึง รับ สั่ง ให้ ประชุม สงฆ์ สอบ ถาม ข้อ เท็จ จริง ก็ ได้ ความ สม จริง 
อย่าง ที ภิกษุ รูป นั้น กราบ ทูล ทุก ประการ พระ องค์ จึง ทรง บัญชา ให้ พระ 
สา รี บุตร และ พระ โม ค คัล ลา นะ ผู้ เป็น เอก อัคร สาวก ผู้ เป็น อุปัช ฌาจ ารย์ 
ของ ภิกษุ อัส ส 1 ชิ และ ปุนั พ' พสุ กะ ให้ พา ภิกษุ ที่ ทรง อินทรี ย สังวร บริสุ ฑธี้ ไป 
ทำ ปัพ พา ชนีย กรรม เธอ ทั้ง สอง พร้อม ทั้ง บริวาร ด้วย ญัตติ จตุ ตถ กรรม- 
วาจา อย่า ให้ พำนัก อยู่ ใน ชนบท นั้น สืบ ไป ข้อ ความ ทั้ง นี้ ชวน ให้ เห็น ว่า 
ระเบียบการ ปกครอง สงฆ์ ใน ยุค นั้น แม้ จะ มี คณาจารย์ เป็น ใหญ่ ใน ด้าว 
แดน ของ ตน แตก ต้อง ขึ้น ตรง ต่อ พระ ผู้มีพ ระ ภาค เจ้า พระ ผู้มีพ ระ ภาค 
เจ้า ย่อม ทรง ไว้ ซึ่ง อำนาจ ใน การ บังคับ บัญชา เปรียบ เสมือน พระองค์ เป็น 
ธรรมราชา ดูแล ปกครอง ธรรม าณา จักร อัน ประกอบ ด้วย บริษัท ๔ เป็น 



๒๖ ประวัติ สา สตร์ พระ พุทธ ศาสนา 

พลเมือง และ มี พระ ธรรม วินัย เป็น ธรรมนูญ ปกครอง เป็น ต้น อนึ่ง มี 
ข้อ ความ ใน พระ วินัย ปิฎก ที่ จะ ช่วย สนับ ส นูน หลัก ฐาน ว่า ลัทธิ วิ หา ริก อัน 
เต วา สิก มัก ประพฤติ อนุโลม ตาม ปฏิปทา อาจารย์ ของ ตน ดัง ที่ ข้าพเจ้า ได้ 
กล่าว ไว้ เบื้อง ต้น นั้น ใน วินัย หมวด ว่า ด้วย นิสสั คคิย สิกขาบท กล่าว ถึง พระ 
อุป เสน วัง คัน ต บุตร ผู้ เป็น เอตทัคคะ ใน ทาง ยัง พหุ ชน ให้ เลื่อมใส คราว 
หนึ่ง ท่าน พา บริษัท เดิน ทาง มา เฝัา พระ ผู้มืพ ระ ภาค ที่ เซต วนา ราม พระองค์ 
ตรัส ปฏิสันถาร แล้ว ทรง ถาม ภิกษุ รูป หนึ่ง ใน บริษัท นั้น ว่า บังสุกุล จีวร ท่าน 
ยินดี ใช้ เอง หรือ ภิกษุ นั้น ทูล สนอง ว่า หา มิ ได้ พระ เจ้า ช้า หาก แต่ ว่า พระ 
อุปัชฌายะ แห่ง ข้า พระองค์ ท่าน ใช้ ผ้า บังสุกุล อยู่ เป็น นิตย์ ข้า พระองค์ จึง 
ต้อง ใช้ ดำเนิน ตาม รอย ท่าน ใน ตอน ต่อ ไป แสดง ถึง ท่าน อุป เสน ทูลพระ 
ผู้มีพ ระ ภาค ว่า ท่าน เอง เป็น ผู้ถึอ ธุดง ค' วัตร เป็น อรัญ ญ' วา สี ถือ เที่ยว 
บิณฑบาต และ ใช้ ผ้า บังสุกุล เป็น วัตร ถ้า มีผู้ มา ขอ บวช กะ ท่าน ก็ ต้อง 
ประพฤติ อย่าง ท่าน ๆ จึง ให้ อุปสมบท 

มูล เหตุ แห่ง วิวาท าธิก รณ์ 

ใน จุลวรรค ปฐม ภาค สม ถัก' ขัน ธ กะ หน้า ๓๓๕ มี พระ พุทธ ภาษิต 
แสดง ถึง วิวาท าธิก รณ มูล ๔ คู่ บ่ง ชัด ว่า ใน พุทธสมัย ก็ ได้ เกิด เรื่อง ราว 
ความ ไม่ สมาน ทั้ง ทาง ความ เห็น และ ความ ประพฤติ ปราก ฎ ประจักษ์ อยู่ 
พระ ศาสดา จึง นำ สาเหตุ ที่ เป็น มูลฐาน มา ตรัส ดัง นี้ คือ 
๑. วิว ทนฺติ ธม โม ติ วา อธมฺ โม ติ วา 
วิวาท กัน ว่า นี่ เป็น ธรรม นิ ไม , เป็น ธรรม 
๒. วิน โย ติ วา อวิน่ โย ติ วา 

วิวาท กัน ว่า นี่ เป็น วินัย นี่ ไม่ เป็น วินัย 



เสถียร โพ ธินัน ทะ ๒๗ 

๓. ภา สิตํ ลปีตํ ต ถา ค เต นา ติ วา อ ภา สิตํ อ ลป็ตํ ต ถา ค เต นา ติ 
วา 

วิวาท กัน ว่า นี่ พระ ตถาคต ได้ ทรง กล่าว ทรง ว่า ไว้ นี่ พระ 
ตถาคต ไม่ ได้ ทรง กล่าว ไม่ ได้ ทรง ว่า ไว้ 

๔. อา จิณฺณํ ต ถา ค เต นา ติ วา อ นา จิณฺณํ ต ถา ค เต นา ติ วา 

วิวาท กัน ว่า นี่ พระ ตถาคต ได้ ทรง ประพฤติ นี่ พระ ตถาคต ไม่ 
ได้ ทรง ประพฤติ 

๕. ปฌฺฌ ตฺตํ ต ถา ค เต นา ติ วา อ ปฺปฌุ ฌตฺตํ ต ถา ค เต นา ติ วา 

วิวาท กัน ว่า นี่ พระ ตถาคต ทรง บัญญัติ นี่ พระ ตถาคต ไม' ได้ 
ทรง บัญญัติ 

๖. อา ปตฺตี ติ วา อ นา ปตฺตี ติ วา 

วิวาท กัน ว่า นี่ เป็น อาบัติ นี่ ไม่ เป็น อาบัติ 

๗. ลหุ ฑา อา ปตฺตี ติ วา ครุ กา อา ปตฺตี ติ วา 

วิวาท กัน ว่า นี่ เป็น อาบัติ เบา นี่ เป็น อาบัติ หนัก 

๘. สาว เส สา อา ปดฺตี ติ วา อนว เส สา อา ปตฺตี ติ วา 

วิวาท กัน ว่า นี่ เป็น อาบัติ มี ส่วน เหลือ นี่ ไม่ เป็น อาบัติ มี ส่วน 
เหลือ 

๑'. ทุ ฏุรุลฺ ลา อา ปตฺตี ติ วา อทุฎฺ รุลฺ ลา อา ปตฺตี ติ วา 

วิวาท กัน ว่า นี่ เป็น อาบัติ หยาบ นี่ ไม่ เป็น อาบัติ หยาบ 
หน้า ๓๓๖ ใน แห่ง เดียว กัน ทรง แสดง ถึง อธิ กร ณ มูล ว่า 
ใน อธิกรณ์ ทั้ง ๔ อนุ วาท าธิก รณ์ เป็น ไฉน ดู ก่อน ภิกษุ ทั้ง หลาย 
ก็ ภิกษุ ใน ธรรม วินัย นี้ ย่อม โจทย์ กัน ด้วย สืล วิบัติ บ้าง อา จาร วิบัติ บ้าง 
ทิฐิ วิบัติ บ้าง อา ชีว วิบัติ บ้าง ฯลฯ การ โจทย์ การ กล่าว โจทย์ การ ไม่ 
ยกย่อง การ โต้ แย้ง การ ท้วง การ ไม่ สนับ สนุน กัน ใน เพราะ วิบัติ เหล่า นั้น 



เสถียร โพ ธินัน ทะ 



๒๙ 

ผิด มิ ชอบ เรา ต่าง หาก ปฏิบัติ ถูก ต้อง ต่าง ฝ่าย ต่าง วิวาท กัน เผ็ด ร้อน 
จน ราว กับ ว่า จะ ฆ่า ฟัน กัน ที เดียว ครั้ง นั้น แล ท่าน จุน ทะ สม ณุท เท ส ได้ 
จำ พรรษา อยู่ ณ เมือง นั้น ได้ เห็น เหตุ การณ์ โดย ตลอด เมื่อ ออก พรรษา 
ท่าน ได้ เดิน ทาง ไป หา ท่าน อานนท์ ณ บ้าน สาม คาม เล่า เรื่อง ทั้ง หลาย ที่ 
เกิด ขึ้น ให้ ท่า VI ฟัง พระ อานนท์ จึง ชวน ให็ ไป เฝ็า กราบ ทูลพระ ผู้มืพ ระ ภาค 
เมื่อ ไป ถึง พระ อานนท์ เป็น ผู้ กราบ ทูล เรื่อง ราว โดย ตลอด และ สรุป ว่า “ข้า 
แต่ พระองค์ ผู้ เจริญ ข้า พระองค์ มี ข้อ ปริวิตก ไป อย่าง นี้ ว่า โดย กาล ที่ ล่วง 
ไป แห่ง , พระ ผู้มี พ' ระ ภาค ขอ อย่า ให้ การวิ วาท อุบัติ ขึ้น ใน สังฆ มณฑล นี้ เลย 
ถ้า การ ทะเลาะ วิวาท นี้ มี 1 ขึ้น' ใชร้ ก็ จะ เป็น ไป เพื่อ ไม่ เกื้อกูล แก่ ชน เป็น อัน 

มาก เพื่อ ไม่ เป็น สุข แก่ ชน เป็น อัน มาก เพื่อ ไม่ เกื้อกูล เพื่อ ทุกข์ แก่ ชน เป็น 
อัน มาก' ทั้ง เทวดา และ มนุษย์ ทั้ง หลาย ดัง นี้” เมื่อ สมเด็จ พระ ศาสดา ได้ 
ทรง สดับ ถ้อย คำ ของ ท่านพระ อานนท์ ผู้ พุทธ อุปัฏฐาก ฟ น นี้ จึง ทรง มี 
พุทธฎีกา อัน สำคัญ ยิ่งยวด ว่า “ดู ก่อน อานนท์ เธอ จะ สำคัญ ความ นั้น เป็น 
ไฉน ธรรม เหล่า ใด ที่ ตถาคต รู้ ยิ่ง แล้ว แสดง แล้ว แก่ เธอ ทั้ง หลาย มี ดัง 
ต่อ ไป นี้ คือ สติ ปัฏฐาน ๙ สัมมั ปปธ าน ๔ อิทธิ บาท ๔ อินทรีย์ ๕ 
พละ ๕ โพ ช ฌงค์ ๗ มรรค มี องค์ ๘ อานนท์ เธอ เห็น หรือ เปล่า ใน 
ธรรม เหล่ านี้ที่ ภิกษุ ทั้ง หลาย ถึง สอง องค์ มี วา ทะ ต่าง ๆ กัน” พระ อานนท์ 
ทูล สนอง ว่า ไม่ มี แต่ จะ มีก็พ วก ที่ อาศัย ศาสนา อยู่ เท่า นั้น ที่ จะ ก่อ การ 
วิวาท ขึ้น โดย กาล ที่ พระ ศาสดา ล่วง ไป 

ทรง แส ศงวิ วาท าธิก รณ์และ วิธี ระงับ 

พระ พุทธองค์ จึง ตรัส สมุฏฐาน แห่ง การ แตก แยก ใน สังฆ มณฑล ว่า 
ดู ก่อน อานนท์ การวิ วาท เพราะ สิกขาบท มี อาชีวะ เป็น เหตุ ก็ดี เพราะ 
สิกขาบท มี ปาฏิ โมกข์ เป็น เหตุ ก็ดี นับ ว่า มี ได้ แต่ น้อย อานนท์ อนึ่ง 



610 



ประวัติ ศาสตร์ พระ พุทธ ศา ส นา 

การวิ วาท เมื่อ เกิด ขึ้น ใน สงฆ์ ถ้า เกิด ขึ้น เพราะ มรรค เพราะ ปฏิปทา 

การวิ วาท นั้น เป็น ไป เพื่อ ไม่ เกื้อกูล แก 1 ชน มาก ฯลฯ (พุทธ พจน์ ข้อ นี้ จัก 

พี สจน้ [ห้เ ห็น จริง ได้ เมื่อ ท่าน อ่าน ใน บท ต่อ ไป ว่า ส่วน มาก แตก เพรา ะทิริ 
'บ่ ฬิ 

เป็น เหตุ มากกว่า เพราะ วินัย เป็น เหตุ) แล้ว ตรัส ลักษณะ บุคคล ที่ จะ เป็น 
วิวาท มูล ๖ ประการ มา’ ใน วินัย ปิฎก จุลวรรค หน้า ๓๓๖- ๓๓๘ 
สม ถัก , ขัน ธ กะ คือ 

๑. โก ธ โน โหติ อุป นาหี ภิกษุ ผู้ มัก โกรธ และ มัก ถือ โกรธ 

๒. มกฺขี โหติ ปฬา สี ภิกษุ ผู้ อก ตัญญ ไม่ รู้ คุณ ท่าน และ ตี ตน 

เสมอ 

๓. อิสฺสุ กี โหติ มจฉ รี ภิกษุ ผู้ ริษยา และ ตระหนี่ 

๔. ส โร โหติ มายา รี ภิกษุ ผู้ โอ้ อวด และ เจ้า มายา 

๕. ปา ป็จฺ โฉ โหติ มิจฉา ทิฏฺรี ภิกษุ ผู้ ปรารถนา ลามก และ มี 

ทิฐิ ผิด 

๖. สนฺทิ ฏฺริป รามา สี โหติ อา ทาน คาหี ทุปุป ฏินิสฺ สดุดี ภิกษุ ผู้ ถือ 
ทิฐิ ของ ตน ถือ รั้น อัน คน อื่น ปลด เปลื้อง ยาก เป็น ผู้ ไม' มี ความ ยำ เกรง แม้ 
ใน พระ ศาล ด าใน ธรรม แล ะ ใน สง ฆ์ ทั้ง เป็น ผู้ โม่' ทำ' ให้' บริษู รณ!' นสิ ก ขา อีก 
ด้วย ลักษณะ ทั้ง ๖ ข้อ นี้ ผู้ ใด มี แม้ แต่ เพียง ข้อ เดียว ก็ เพียง พอ ที่ จะ ก่อ 
คดี วุ่นวาย ขึ้น คน ที่ อวด ดี ไม่ เคารพ ใน ครู บา อาจารย์ โดย เฉพาะ ใน องค์ 
พระ สัมมา สัม พุทธเจ้า แล้ว เท่า กับ ได้ แขวน ป้าย แสดง ความ เป็น พาล ให้ 
ปรากฏ อยู่ ชัด ฉะนั้น ความ เดือด ร้อน ยุ่ง เหยิง จึง เป็น ธรรมดา อยู่ เอง ที่ จะ 
ต้อง มา จาก คน เซ่น นั้น 

วิวาท' าธิ ก' รณ์ ปรากฏ มี บ่อย ๆ และ ไม่ ชํ้า เรื่อง กัน บาง โอกาส เป็น 
เรื่อง ใหญ่ และ น้อย ซึ่ง ก็ เป็น ธรรมดา ของ หมู่ คณะ ที่ ประกอบ ไป ด้วย มวล 
สมาชิก มาก คน ย่อม มีดี บ้าง ชั่ว บ้าง พระ บรม ศาสดา จึง ทรง แสดง วิธี ลง 



๓๑ 



เสถียร โพ ธินัน ทะ 

ทัณฑ กรรม มี ทั้ง หนัก และ เบา ตาม สมควร แก่ โทษานุโทษ และ ทรง จัด 
ระเบียบ ชำระ รูป คดี ตลอด จน อุบาย ที่ จะ ป้องกัน ไม่ ให้ เกิด คดี ขึ้น อธิกรณ์ 
นั้น โดย จะ จำแนก ได้ ๔ ประเภท อธิ กร ณ สม ถ ธรรม สำหรับ ระงับ 
อธิกรณ์ มี ๗ วิธี สม ดัง คำ ซอง พระองค์ ที่ ตรัส ว่า อานนท์ อธิกรณ์ เหล่า นี้ 
๔ ประการ ๔ ประการ นั้น เป็น ไฉน วิวาท าธิก รณ์ห นึ่ง อนุ วาท าธิก รณ์ 
หนึ่ง อา ปัตต าธิก รณ์ห นึ่ง กิจจา ธิกร ณ์ห นึ่ง อานนท์ อธิ กร ณ สม ถ ธรรม 
สำหรับ สงบ ระงับ อธิกรณ์ ทั้ง หลาย ที่ เกิด ขึ้น แล้ว ๗ ประการ ๗ ประการ 
นั้น เป็น ไฉน สัมมุ ขา วินัย ที่ สงฆ์ พึง ให้ หนึ่ง สติ วินัย อมูฬ ห วินัย ปฏิญ- 
ญา ตก รณ ะ เย ภุยย สิ กา ตัสส ปา ปิย สิ กา และ ติณ วัต ถา รก ะ หนึ่ง ฯลฯ 
อธิกรณ์ กับ อธิ กร ณ สมถะ นี้ ข้า พ เจ้า จัก อธิ บา ย แต่ เพียง ข้อ สอง ข้อ โด ย ย่อ 
ท่าน ผู้ อ่าน ปรารถนา ความ ละเอียด พิสดาร พึง ดู ใน บาลี วินัย ปิฎก จุลวรรค 
เล่ม ๒ ปริวาร เล่ม ๘ เทอญ ใน ที่นี้ ถ้า ขืน เขียน จะ เป็น ตำรา อีก เล่ม หนึ่ง 
ต่าง หาก ไม่ ถูก ประเด็น ระเบียบการ ระงับ วิวาท าธิก รณ์ นั้น พระ สัมมา- 
สัม พุทธเจ้า ทรง บัญญัติ อยู่ สอง วิธี เรียก ว่า สัม มุ' ขา' วินัย ระงับ ต่อ หน้า หนึ่ง 
กับ เย ภุยย สิ กา ระงับ ตาม เลียง ข้าง มาก หนึ่ง ใน วิธี หนึ่ง ๆ ยัง วิภาค ออก 
เป็น ข้อ ๆ เช่น สัมมุ ขา วินัย แบ่ง เป็น ๓ ข้อ คือ ระงับ กัน ส่วน ตัว หมาย ถึง 
การ ตกลง ระหว่าง กัน เมื่อ มี ภิกษุ วิวาท เพราะ เหตุ แห่ง ธรรม หรือ วินัย 

ภาย หลัง ฝ่าย หนึ่ง ยอม รับ ผิด และ ยอม ปรับ ปรุง ตน เอง ก็ เป็น อัน ยก ความ 
ไป นี้ ข้อ หนึ่ง ระงับ ด้วย การ ให้ มี พระ เถระ เป็น ตุลาการ วินิจฉัย ชี้ ขาด ว่า 
ใคร ผิด หรือ ถูก นี้ ข้อ หนึ่ง ระงับ ด้วย อำนาจ แห่ง สงฆ์ ตัดสิน เด็ด ขาด ว่า ผิด 
และ ถูก ก็ ต้อง ยอม ปฏิบัติ ตาม คำ พิพากษา ของ สงฆ์ นี้ อีก ขั้น หนึ่ง ส่วน 

เย ภุยย สิ กา นั้น อัน ที่ จริง คือ การ ลง คะแนน เสียง นั่น เอง แต่ นำ มา ใช้ ใน รูป 
ของ การจับ ฉลาก เสียง ฝ่าย ใด มากกว่า ให้ ถือ ว่า ชนะ ที่ ว่า มา นี้ ดำเนิน ตาม 
นัย บาลี แห่ง วินัย ปิฎก ใน สาม คาม สูตร หา ได้ มี ละเอียด อย่าง นี้! ม 1 อนึ่ง 




ต ๒ ประวัติ ศาสตร์ พระ พุทธ ศาสนา 

อาลัย พระ กระแส ความ ที่ กล่าว มา นี้ เรา จะ เห็น วิญญาณ แห่ง ความ เป็น 
ประชาธิปไตย อย่าง สม บูร ณ [นพ ระ พุทธ ศาสนา ซึ่ง พระ ผู้มีพ ระ ภาค เป็น 
ผู้ ก่อ กำเนิด ก่อน ความ นิยม ใน ระบอบ ปกครอง นี้ ของ ชาว โลก ถอย หลัง 
ขึ้น ไป ตั้ง ๒ พันปี เศษ โดย ที่ ทรง ปกครอง สงฆ์ ด้วย ระบอบ ลัง ฆาธิ ป ไต ย 
มี สงฆ์ เป็น ใหญ่ เช่น นี้ ควร นับ เป็น อัศจรรย์ ใน ตอน สุด ท้าย แห่ง สาม คาม- 
สูตร 

อุบาย ป้องกัน การ แตก สามัคคี 

พระ สัมมา ลัม พุทธเจ้า ทรง ชี้ อุบาย ป้องกัน ความ แตก สามัคคี เป็น 
ธรรม อัน ให้ ระลึก ถึง กัน ด้วย ความ รัก อุบาย นั้น คือ 

๑. ให้ มี เมตตา กายกรรม เมตตา วจีกรรม เมต่ ตาม โน กรรม 
ใน ส พรหมจารี ทั้ง ที่ แจ้ง และ ที่ ลับ อย่า หน้า ไหว้ หลัง หลอก 

๒. ให้ มี ความ โอบ อ้อม อารี เอื้อ เฟือ เผื่อ แผ่ ไม่ มี มัจฉริยะ ใน 
จตุปัจจัย ลาภ มี มาก ก็ แบ่ง ปัน มาก มี น้อย ก็ แบ่ง น้อย ตาม สติ กำลัง 
๓. ให้ มี ความ เสมอ กัน โดย คีล ทั้ง ใน ที่ แจ้ง และ ที่ ลับ 
๔. ให้ มี ความ เสมอ กัน โดย ทิฐิ ทั้ง ใน ที่ แจ้ง และ ที่ ลับ 
ธรรม ทั้ง ๔ ประการ เป็น ข้อ ตรง กัน ข้าม กับ ฃ้อที่ ให้ เกิด วิวาท ๖ ประการ 
นั้น เท่า กับ เป็น สภาพ แก้ กัน ถ้า พุทธ คา สนิก บริษัท ประพฤติ ปฏิบัติ ตาม 
อุบาย วิธี ทั้ง ๔ นี้ ข้อ นั้น ก็ จัก เป็น เหตุ ห้าม กัน มิ ให้ เกิด มี อธิกรณ์ วิวาท 
เป็น แท้ อนึ่ง หาก มี กระทู้ ถาม ขึ้น มา ว่า ที่ ให้ อำนาจ แก 1 สงฆ์ หรือ แก่ พระ 
เถระ องค์ ใด องค์ หนึ่ง เป็น ผู้ วินิจฉัย นั้น ถ้า สงฆ์ หมู่ นั้น หรือ พระ เถระ รูป นั้น 
มี อคติ เล่า มิ ทำ ให้ เกิด ความ อ ยุติธรรม ขึ้น หรือ ความ ข้อ นี้! ม่พัก ที่ เรา จะ 
ต้อง วิตก เพราะ สมเด็จ พระ บรม ศาสดา ของ เรา ทรง รอบคอบ สม ด้วย 
พระ คุณ นาม ว่า ทรง มี สมัน ต จักษุ พระ องค์ ได้ ทรง วาง กำหนด คุณธรรม 



เสถียร โพ ธิน้น ทะ 6161 

บุคลิก ลักษณะ ของ พระ ที่ จะ มา ทำ หน้าที่ ตัดสิน อธิกรณ์ และ ลง คะแนน 
เสียง ไว้ ตาย ตัว ว่า บุคคล เช่น นั้น จึง เหมาะ สม รับ หน้าที่ นั้น ๆ ไม่ ใช่ ลัก 
แต่ ว่า เป็น พระ เถระ แล้ว ก็ อุป โลก ลัน ขึ้น มา ว่า ความ อัน นี้ชี้ ให้ เห็น ว่า 
พระ พุทธ ศาสนา ถือ เรื่อง พรรษา อายุ เป็น ใหญ่ ก็ จริง แต่ก็ ถือ คุณสมบัติ ที่ 
ประจำ ใน บุคคล เป็น สำคัญ ไม่ น้อย ไป กว่า อายุ นั้น และ ยัง เป็น เครื่อง แสดง 
ว่า การ บัญญัติ วิน้ย ของ พระองค์ ก็ คล้าย คลึง ลับ การ บัญญัติ กฎหมาย 
ธรรมนูญ ทาง ฝ่าย รัฐ ที่ ไม่ เปิด ช่อง โหว่ ให้ แก 1 การ แสวง ประโยชน์ ตน 

คุณ. สมบัติ ของ ผู้ วินิจฉัย อธิกรณ์ 

ผู้ เป็น หัว หน้า บริหาร และ ผู้ แทน ราษฎร ต้อง มีฃ้อ กำหนด คุณสมบัติ 
ต่าง ๆ ฉัน ใด พระ ผู้ ทำ หน้าที่ ก็ ต้อง มี คุณธรรม ประจำ ฉัน นั้น ข้อ นี้ สม 
ด้วย พระ ผู้มีพ ระ ภาค ตรัส ว่า ดู ก่อน ภิกษุ ทั้ง หลาย ภิกษุ พร้อม ด้วย 
อง ค คุณ ๑๐ อย่าง ควร ขอ ร้อง แล้ว สมมติ (เป็น ผู้ วินิจฉัย อธิกรณ์) คือ 
๑. เป็น ผู้มีคื ล 

๒. เป็น ผู้ สำรวม ตามพระ ปาฏิ โมกข์ 
๓. มี มรรยาท และ โคจร ใน ที่ ต่าง ๆ เรียบ ร้อย 
๔. มี ปรกติ เห็น ลัย ใน โทษ ผิด เล็ก ๆ น้อย ๆ 
๕. สมาทาน ศึ' กษา ใน สิกขาบท ทั้ง ปวง 

๖. เป็น พหูสูต รท รง ความ รู้ ลัง สม ความ รู้ (คือ) ข้อ ธรรม ใด ๆ 
ที่ ดี' ใน เบื้อง ต้น ทำ มก ลาง และ ที่ สุด ว่า ด้วย พรหมจรรย์ บริสุ ทธี้ บริบูรณ์ 
ทั้ง อรรถ ทั้ง พยัญชนะ เป็น ผู้ ได้ ยิน ได้ ฟัง ธรรม นั้น ๆ มาก จำ ได้ ท่อง ไว้ 
ด้วย วาจา เอาใจ จด จ่อ ขบ ด้วย ทิฐิ อนึ่ง ปาฏิ โมกข์ ทั้ง สอง (ของ ภิกษุ 
และ ภิกษุณี) เธอ ก็ ได้ เล่า เรียน มา ดี โดย พิสดาร แจก ได้ ถูก เปลี่ยน ได้ ถูก 
ตัด สิน ใจ ได้ ถู ก ตาม สูตร ตาม ลำดับ พ ยัญ ชนะ อนึ่ง เธอ ตั้ง อ ยู่ ใน วินัย ไม่ 




ต ๔ ประวัติ ศาสตร์ พระ พุทธ ศาสนา 

ง่อน แง่น สามารถ พอ ที่ จะ ให้ คู่ ความ ทั้ง สอง ฝ่าย ยินยอม ตกลง กัน ได้ 
ฉลาด ที่ จะ เพ่ง ที่ จะ มอง ที่ จะ ให้ เลื่อมใส ที่ จะ ให้ ระงับ ความ เกิด อธิกรณ์ 
๗. รู้จัก อธิกรณ์ 
(๙. รู้จัก เหตุ เกิด อธิกรณ์ 
๙. รู้จัก ความ ดับ แห่ง อธิกรณ์ 
5)0. รู้จัก แนว ทาง ให้ ถึง ความ ดับ แห่ง อธิกรณ์ 
ภิกษุ ทั้ง หลาย เรา อนุญาต ให้ ขอ ร้อง สมมติ ซึ่ง ภิกษุ ผู้ พร้อม ด้วย 

อง ค คุณ ๑๐ อย่าง (เป็น ผู้ วินิจฉัย อธิกรณ์) ฉะนี้ แล 

“ภิกษุ ทั้ง หลาย ภิกษุ ผู้ ประกอบ ด้วย อง ค คุณ ๕ อย่าง ควร สมมติ 
ให้ เป็น ผู้ แจก สลาก คือ ผู้ จะ ไม' ถึง ฉัน ทา คติ ไม่ ถึง โท สา คติ ไม่ ถึง 

โมหาคติ ไม่ ถึง ภยาคติ รู้จัก ว่า เป็น อัน จับ หรือ ไม่ เป็น อัน จับ” (ดู วินัย 
ปิฎก จุลวรรค ปฐม ภาค หน้า ๓๕๓ และ หน้า ๓๕๖) โดย นัย นี้ กระทู้ 
นั้น จึง เป็น อัน พับ ไป 

ระเบียบการ ลง ทัณฑ กรรม แก' ผู้ ประพฤติ ละเมิด ต่อ พ่ระ วินัย นั้น 
พระ ศาสดา ทรง วาง ไว้ ๖ 'วิธี อัน มา' ใน กิจจา ธิกร ณ์ ๖ .ประการ นั้น เป็น 
ไฉน คือ ตัชช นีย กรรม ทำ โดย การ บริภาษ ติเตียน ตัก เตือน ให้ รู้ สำนึก ตน 
ใน ความ ผิด นิยส กรรม ทำ โดย การ ปลด ออก จาก ฐานะ ตำแหน่ง เช่น 
เป็น หัว หน้า หมู' ก็ ถอด ออก เสืย มิ ให้ เป็น ปัพ พา ชนึย กรรม ทำ โดย การ ขับ ไล่ 
ออก จาก หมู่ คณะ เทียบ ด้วย การ เนรเทศ นับ เป็น การ ลง โทษ ที่ หนัก ที่ สุด 
ปฏิ สาร ณีย กรรม ทำ โดย ให้ ผู้ ผิด ขอ ขมา โทษ อุก เข ปนึย กรรม ทำ โดย 
การ รอน สิทธิ ของ ผู้ ต้อง โทษ ไม่ ให้ มี สิทธิ เสมอ ผู้ อื่น และ ตัสส ปา ปิย สิ กา- 
ก ร รม ทำ' โดย คล้าย กับ ตัช ช' นึย กรรม ผิด กัน แต่ ฝ่าย โน้น ทำ แก , ฝ่าย โจทก์ 
ส่วน กรรม นี้ ทำ แก 1 จำ เล ย 

หลัก การ อัน แสดง มา นี้ เทียบ ด้ว ย ทาง โลก ก็ คือ การ ลง โทษ ตาม 




เสถียร โพ ธินัน ทะ 



ต ๕ 

กฎหมาย แก่ ผู้ ล่วง ละ เมิ ด นั่น เอง ทำ ให้ เรา เห็น ความ เป็น นัก ปกครอง อย่าง 
เยี่ยม ยอด ใน องค์ พระ ศาสดา ที่ ทรง จัด ระบบ การ ลง ทัณฑ์ ได้ อ ย่าง เป็น ชั้น เชิง 
มี เบา และ หนัก ตาม กระแส แห่ง ความ ผิด ของ บุคคล พระองค์ ได้ ทรง นำ วิชา 
การ ปกครอง มา ดัด แปล งใซ ใน หมู่ สงฆ์ ได้ เหมาะ เจาะ อัน เรา ไม' สามารถ 
พบ ใน ศาสดา อื่น ซึ่ง ควร นับ เป็น ข้อ อัศจรรย์ อีก ข้อ หนึ่ง เหมือน กัน อนึ่ง 
เรา ควร จะ จำ ไว้ ว่า สมุฏฐาน สำคัญ ยิ่งยวด ของ การวิ วาท กว่า สมุฏฐาน อื่น 
มีอย่ สอง' ข้อ เท่า นั้น คือ ทิฐิ และ ศีล มี ทิฐิ เสมอ กัน แต่ มี ศีล ไม่ เสมอ กัน 

'ม งฬิ งฬิ 

ใน ประการ ตรง ข้าม มี ศีล เสมอ กัน แต่ มี ทิฐิ ไม่ เสมอ กัน เช่น นี้ก็ย่ อม ไม่ 

0*3 

อาจ จะ ธำรง สามัคคี ไว้ ได้ ถึง แม้ จะ ธำรง ไวิ ได้ ด้วย มีฃ้ อธรรม อื่น เช่น ไม , 
มัก โกรธ มี ความ โอบ อ้อม อารี เป็น ไป อยู่ ก็ ยัง มี ความ ไม่ สนิท ใจ กัน ถึง ขีด 

สุด ความ รู้สึก แตก ต่าง กัน ว่า ความ เห็น และ ความ ประพฤติ ของ เขา ไม่ 
เหมือน กับ ของ เรา ก็ ยัง มี อยู่ นั่น เอง เพราะ เหตุ นั้น พระ สัมมา สัม พุทธเจ้า 
จึง ทรง ยํ้า นัก ใน ข้อ ที่ หมู่ คณะ จัก มี ความ สงบ สุข เป็น นํ้าห นึ่ง ใจ เดียว กัน 
ต้อง อาศัย ทิฎฐิ สามัญ ญ ตา ความ เสมอ กัน ด้วย ทิฐิ กับ สืล สามัญ ญ ตา 

ความ เสมอ กัน ด้วย ศีล ของ มวล สมาชิก เป็น เหตุ ปัจจัย การ รักษา สม ภาพ 
ทั้ง สอง นี้ ให้ เป็น ไป ด้วย ดี จึง นับ ว่า เป็น ปัญหา ที่ สำคัญ มาก เมื่อ เรา มี มูล 
ราก ทั้ง สอง นี้ดี แม้ จะ มี เหตุการณ์ วิวาท เรื่อง อื่น ก็ ยัง พอ ทำเนา ไม 1 ร้าย แรง 
แต่ ถ้า มา แตก กัน ด้วย มูล ราก นี้ เสีย แล้ว เป็น ข้อ ลำบาก ใจ มาก ที่ สุด มี หวัง 
แตก สามัคคี แน่ นอน 




